UNDEB CYNGHRAIR Y CENHEDLOEDD 


Y Cyngor Cenedlaethol Cymreig. 











Cyflafareddiad—Diogelwch—Diarfogiad. 


Y TRI CHAM TUAG AT HEDDWCH. 








Yn y darlun fe welwch UN enghraifít LEOL o erchylltra'r rhyfel 
diweddaf. A garech chwi i hyn ddigwydd efo? Eithr gwaeth na hyn 
a fydd effeithiau a chanlyniadau'r rhyfel nesaf. 


Cynghrair y Cenhedloedd yw'r unig sefydliad ymarferol er osgoi 
rhyfeloedd. Peirianwaith byd-lydan ydyw yn cyffwrdd â phob agwedd 
o fywyd yn boliticaidd, yn gymdeithasol, ac yn economaidd. A'i brif 
bwrpas yw SICRHAU HEDDWCH. Rhaid ymgyrraedd at y nôd bob 
yn gam. _ Saif y Cynghrair dros Ddiarfogiad Cydwladol, a gosod cyfiawn- 
der deddf yn lle grym arfau. 


I. Y CAM CYNTAF yw dylanwadu ar y gwahanol lywodraethau i 
dderbyn yr egwyddor o Gyflafareddiad, ac yn enwedig i arwyddo'r 
Erthygl Ddewis, trwy yr hon yr addewir gosod pob achos cyfreithiol 
gerbron y Llys Barn Cydwladol.._ Y mae hanner y gwledydd a berthyn 
i'r Cynghrair wedi gwneuthur hyn, ond nid yw Prydain Fawr yn eu mysg. 
A wnewch chwi ei helpu i gymryd y cam cyntaf ? 


II. Y CAM NESAF yw creu awyrgylch o ddiogelwch trwy gytuno 
ar gyfamodau o gyflafareddiad rhwng g gwlad agwlad. Cytunodd Prydain 
Fawr â rhai gwledydd eisoes. Onid yw'n bryd iddi ddatgan ei pharod- 
rwydd i wneuthur cyfamodau ag unrhyw genedl wareiddiedig ? 


III. Y TRYDYDD CAM yw Diarfogiad Cydwladol. Y mae'r 
gwledydd a orchfygwyd yn y Rhyfel Mawr yn ddiarfog eisoes, ac os ydynt 
i barhau felly rhaid i wledydd eraill ddiarfogi yn ôl yr addew id a roddw yd 
i'r Almaen pan arwyddwyd y Cyfamodau Heddwch yn 1919. Beth all 
Prydain Fawr ei wneuthur? Gall roddi cymorth a chefnogaeth cywir 
i'r Comisiwn Diarfogiad yn ei waith o baratoi at y Gynhadledd Diarfogi. 
Helpwch hi i gymryd y trydydd cam. 





Bodola UNDEB CYNGHRAIR Y CENHEDLOEDD i uno lleisiau' r 
werin o blaid y polisi uchod ac i roddi mynegiant di-gamsyniol i'r farn 
gyhoeddus ar y mater. 


Ebe'r Arglwydd Cecil ar y di-wifr :— 
“ Llawer a ganmol heddwch, ond ychydig a'i gwerthfawroga hi.” 
Dangoswch eich bod yn ei gwerthfawrogi drwy ymuno â'r Undeb. 





Gellir cael manylion ynghylch gwaith Cynghrair y Cenhedloedd ac Undeb 
Cynghrair y Cenhedloedd gan Ysgrifenwydd Undeb Cymreig Cynghrair y 
Cenhedloedd, X0, Museum Place, Caerdydd. 





Gysi44dor) nv &(T) 


000 000'/3 


'SHHOLHIO  E— a... sel E———— Â SLSOO 


osccI 


dIHSTHILLV&a 
Ad 


G(CHNNVIW 


SI 
CNV 





